
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated guerying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 



at |http : //books . google . com/ 



4.007 
27 2 



HN ZYIR P 



^'.'A ^ 



UB5 ÎS3Â 



4007. 27. 2- 



HARYARD COLLEGE 
LIBRARY 




IHB GIFT OF 

FRED NORRIS ROBINSON 

OaM of 1891 
OFCAMBRIDGB 



r 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



HEN 
GERDDI GWLEIDYDDOL 

1588-1660. 



A godwyd o hen lawysgrifau^ ac a argreffir yn 
awr am y waith gyntaf. 



CAERDYDD. 
1901. 



Digitized by 



Google 






HARYARD COUEG* ur«>*RV^ 

ciFî o: 

fROF. FREO N. Rou.^büN 



Argraffwyd chwech-ugain llyfr o'r gwaith hwn 

yn gyfrinachol dros Gymdeithas Llen Cymru 

gan WiLLiAM Lewis, Argraffydd^ 

Heol y Duc, Caerdydd^ 

EbriUy 1901. 



Digitized by 



Google * 



RHAOYMADRODD. 



Yti y g^rfrol fechan hon crynhoir ynghyd, ac 
argreffir am y waith gyntaf, nifer o ganeuon sydd yn 
taflu goleuni ar hanea Cymru yn grefyddol ac yn 
wleidyddol. Gydag un eithriad, perthynant i gyfnod 
y Chwyldroad Puritanaidd, ac y maent i gyd wedi eu 
hysgrifenu yn y mesurau rhyddion. Nid ydym yn 
hawlìo Ue iddynt o ran eu teilyngdod llenyddol, ond 
credwn y cyfaddefa efrydydd hanea fod rhyw &int o 
werth ynddynt o saf bwynt yr hanesydd. 

Byddai yn hawdd ychwanegu at nifer y cerddi ; 
yn wir, nid yw y rhai argreffir yma ond megys yn 
cynrychìoli dosbarth lled hosog o ganeuon a geir 
mewn llawysgri&u Cymraeg. Sylwer hefyd fod llawer 
dosbarth o ysgrífenwyr yn cael eu cynrychioli yn y 
casgliad hwn: ceir yr ofTeirìad teymgar, yr yswain 
balch, y gwerinwr annysgedig, y gwleidyddwr enllibus, 
a'r bardd mwyn. Rhyngddynt yr ydym yn lled hyderu 
y caiffy darllenydd haner awr ddifyr os nad adeiladol. 

Yr ydym yn rhoddi*r caneuon gerbron ein dar- 
Uenwyr yn hoUol fel y maent yn y llawysgrifau, heb 
gwtogi dim. Ar ddiwedd y llyfìr ceir nodiadau byrion 



Digitized by 



Google 



4 RHAGYMADRODD. 

ar y cerddi, ond y mae yn ddrwg genym na fuasai yn 
bosibl rhoi esboniadau llawnach ar amryw &terion 
dyddorol a geir yn y (arddoniaeth. 

Os bydd y derbynwyr yn dewis cael cyfrol 
gyffelyb cyn dwyn y gyfres i ben, y mae digon o hen 
gerddi gwleidyddol etto ar gael. 



Digitized by 



Google 



CYNWYSIAD. 



Rhaoymadrodd 



TUDAL. 
•• 3 



I. Cân am y waredigaeth a gadd y Brytanieid o law y 
Spaeniaîd cynhennys yn y flwyddyn 1588, gan y 
Paich. Thomas Jones, peraon Llan&tr, yn Sir 
Fynwy 

II. Hîraeth merch am ei chariad a ymladde o blaid y 
Brenin ... ... ... ... «.. ••« 

III. Cän i yrru*r Gath ar neges drwy Sir Feirionydd, gan 

Rowland Yychan, o Gaer Gai 

IV. Ymddiddan rhwng Mr. John Griffith, Llanddyfiian, 

a'i ewythr, Mr. Bwlclai, yn 1647, K>ui John 
Griffith, o Blas Llanddyíhan, Sir Fon 

V. A Song made on y^ ransaclcing y country ín y« 
time of 01iver Cromweirs Protectorship, gan 



13 



16 



John Griffith, Blas LIi 


inddyfnan 


19 


VI. Cân iV Amseroedd blin ... 





26 


Vn. Y Letani Newydd 


•*. «.. ... ... 


30 







32 


IX. Ymddiddan rhwng Rowndyn a Merch, gan Mr. 




Prîce 


... ... ••• •*• 


34 


X. Ymddiddan rhwng yr hâ a'r 


gaua 


36 


NODIADAU 


••• ••• ••• •*• 


39 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



[(tm $m Q tDarfàtguth a gtíŵ q Srotonidd 

latD Q jÿjiafniaiò cgnlrntn^s ^n 

Q flliiQààQn 1IÍ88.] 

Grístnogion brydnerth brŷd 
A ddewchwi nghyd yn fedrys 

1 rhoi moliant i Dduw dâd 
Am gadw'n gwlad a'n hynys. 

Mosea, Debora, Juda clau 
A wnaent ganiadau melys 
Pan ddinistriwyd ag y llâs 
Gelynion câs ein hynys. 

Canwn ninnau ganiad rhwydd 
Tr unig Arglwydd grasys 
Capten, brenin nef a llawr 
Am gadw'n awr ein hynys. 

Llawer blwyddyn cynllwyn blin 
Bu'r Pab a brenin Spaenys 
Yn dychymmyg gan eu pwyll 
Brad a thwyll i*n hynys. 

buon hwy ill dau 

. . neuthur llongau hwylys 
. . yn ynddynt ar&u dûr 
A meirch a gwyr i'n hynys. 

Pan y cawson ffleet ddifêth 
A phob rhyw beth yn dacclys 
Hwy hwyliyson yn llawn ffrôst 
O Spaen i gôst ein hynys. 



Digitized by 



Google 



HEN GERDDI. 

Daeth wyth ugain llong ynghyd 
Llawn milwyr f&id harneisys 
Ai hoU fwriad oedd, Duw gwyr, 
Ar ddifa^n llwyr ein hynys. 

Llawer mil a llawer cant 
A llawer maraiant fentrys 
Oedd yn tybied yn siccr wir 
I caent hwy dir ein hynys. 

Llawer Spaniard llawer Ffrangc 
Dan feddwl prangc anhappyB 
Oedd yn ymflFrostio hyn ar goedd 
Mai'n hwy bioedd ein hynys. 

A*n brenhines Lloger íTraeth 
Pan cas wybodaeth hysbys 
Ai holl amcan hwy yn blaìn 
O'r brenhin Spain ai ynys. 

Parodd hithau yn ddi-wall 
Trwy gyngor call synhwyrys 
Ddodi milwyr ym mhob sir 
I gadw*n tir a*n hynys. 

Arglwydd Howard yr amrel 
A'r capten ífel Syr Ffrancys 
Hwy bwyntwyd yn dda eu stôr 
I gadw'r mor a'r ynys. 

Pan gwrddasont y ddwy fflŷd 
Mewn awr a phrŷd tramgwyddys 
Lle cas Spaen mewn cywilydd fod 
Lle enillwyd clod i'n hynys. 



Digitized by 



Google 



HBN GERDDL 

Dryllìodd Dralce eu llongau brAf 
Duw rhoes haf íTortennys 
Daliwyd Petro ar y dwr 
A daeth i*r Tŵr i'n hynys. 

Pe gyrrodd hwy tu a Ffraingc 
Dan ganu caingc wylofys 
Gwnae'n hwy fod ffag ^m ffag 
Â'r Capten Drake o'n hynys. 

Yno Duw mewn eirad hynt 
Ddanfones gwynt ystormys 
Ag i soddwyd llongau llon 
Ym min Iwerddon ynys. 

Yno treiwyd Uawer mil 
O'r Spaenis hil gynhennys 
Ag i soddwyd llongau mawr 
. . daw mwy'n awr i'n hynys. 

.... chawsont hwy gam rhwydd 
. . 8t ein Harglwydd graays 
. . ddaethont drwy lawn frâd 
. . . . 'n gwlad a'n hynys. 

.... droed oddiar y ffordd 
. . . . y nordd drafaelys 
Ag yn Hefain hawb o*r rhain 
Gwae hwy na baen yn eu hynys. 

Ag am hyn Gristnogion glan 
Rhowch glod ar gan diolchys 
I yr unig Frenin nef 
Am glywed llef ein hynys. 



Digitized by 



Google 



lo HEN GERDDI. 

Pe tycciasai yn ddi-ffael 
Fr Spaniaìd gael eu gwyllys 
Bysai ddynion yn llai rhif 
A gwaed yn llif yn yr ynys. 

Ag yn wae i'r dynion hèn 
A Ilawer gwên uchneidys] 
A'r holl blant dan nottarn brynt 
Yn flin eu hynt yn yr ynys. 

Pob rh^rw gristion, gwyllt a dof 
Sy berchen cof deallys 
Gwragedd, merched peraìdd pur 
A phlant a gwyr o'r ynys. 

Gedwch i nt ym mhòb gwlad 
Foliannu'n tad yn fedrys 
A rhoi moliant byth i Dduw 
Am gadw'n fyw ein hynys. 

Ni adawaai'r Spaeniaid draw 
Mae hyn yn fraw echrydys 
Uwchlaw saith mlwydd o un râdd 
Un dyn heb ladd yn yr ynys. 

Pwyswch i weddio nghyd 
Yn awr mai'n fyd peryglys 
Gormodd fradwyr hyn sydd chwith 
Medd rhai sy'n plith yn yr ynys. 

Duw nàd iddynt gelu eu rhin 
Y bleiddiaid blin twyllodrys 
Onid mŷsg yn llwyr eu nyth- 
A chadw byth ein hynys. 



Digitized by 



Google 



HEN GERDDI. ii 

daw gofyn ar ai gwnaeth 
Períglor ffraeth madroddys 
Sy'n gweddio yn ddi-dríst 
Dros Eglwys Grist ai ynys. 

A'n brenhines brydnerth brydd 
Dra doniog ddedwydd ddawnys 
Duw rhoddo i hon enioes hir 

1 gadw tir ein hynys. 

Thomas Jonbs, 
Person Llanfair yn Sir Fynwy ai cant. 



11. 

[Htraetlr mertlr mx ú cHranaà a ^mlaìl&f 
UttUi Q BrminJ 

Tan ben y fronn fregys mae trwblys glwy caeth 
Hiraythy, gofaly fynwylyd ai gwnaeth 
Nid oes geni o gysyr im lester i*r llawr, 
Ond cofio am fy 'nwylyd bob mynyd yn V awr. 

Ar hynn rhwi rhoi yn gwethi heb dewi bob dydd 
O wUys fy ngalon, yn ffyddlon fy ffydd 
Ar gadw Dduw yngornet i ochel 'n gall 
Gwmpeini 'r pengrynion cymdithion y fall. 

Wrth weled yn bríddion gymdithion bob dydd 
Hynny sy yn peri fynghalon mor brydd 
Dim nes nid wy i i sirío er siarad yr un 
Nes caffel cwmpeinie fynghomet fy hun. 



Digitized by 



Google 



12 HEN GERDDI. 

Trwm oedd y ffàrwel heb gownsel ag e 
Heb gaifell ond unweth wybodeth ì ble 

Y ciliodd fynwylyd rhag gwnfyd i gas 
Na rotho Duw uthun futhronyn o ras. 

Gan hireth a galar anglayar iw ynglwy 
Nes gweled i wndal diofial nid wy 
Ne yrru om gwir galon arwiddion di fraw 
Ne rothi i mi gysyr trwi lythyr oi law. 

Nhw yrrasson fynhwylyd ni wn i amcan i ble 
Nad elo byth rowndhead o honyn i'r ne 
Morr ddìerth i bython i'r cyfìon Dduw tri 
Ag ydi fynhwylyd y rowrran i mi. 

Os gorfu fo rwan fynd allan oi fro 

A myned tros amser i riwle i roi tro 

Pei cowse fo i wllys foi gwnaethe nw u . . . . 

I elynion pyr boithion ne beth yn sp • . . . 

Y cafeleers mwynion sydd fíyddlon a ffyr 
Ai wUys yn ddilis i ddeilio fei gwyr 
Anwythe'r traytyrried a dorodd i gair 
Cwcicwaldied, bastardied, gylynied Mab Mair. 

Ni fedrwn ddy£alu monyn nhw byth 
Ond ir calcwnied cyrnonllyd i nyth 
Yr hain pyn godason oi dayar ai llwch 

Y gwenyn diniwed y gyred ir cwch. 

Maen nhw'n cael rowran y cwr yma ir byd 

Y meal ar cyrwubyr ar cwbwl i gyd 

Bydd siwr i daw garwedd i*w gyru nhw ai brad 
Fr llawr fel i byon yn waylion i stad. 



Digitized by 



Google 



HEN GERDDI. 13 

Duw a nel imi gael clowed cunn gweled y gog 
Bob rowndhead o honyn wrth dennyn yngrog 
Ag yno ar i afrad at marchnad o ddrjd 
Mi a dala am i bara o bytha yn y byd. 

Ag yno ceir gweled pob dyn 'n gyttynn 
Ann brenin cywithas i dernas í hyn 
A mine mia*m cornet yn llawen fy myd 
Ar hoU geare ar offer yn yffern i gyd. 

Ar hyn rhwi roi yngweddi ar f' Arglwydd Dduw tad 
Na botho byth rowndhead yn hilio mon gwlad 
Trwi iechid a hawddfyd a heddwch yn gleer 
I gwelwî fy nghornet a fob cafeleer. 

Os happie fod gofyn 'n un man pwy gwnaeth 
Merch fregys i chalon ai dwyfron yn gaeth 
Ni chwenych hi dreythu moi henw i'r un 
Ond rwngthi yn gyfrinach ai chornet i hun. 



III. 

[iíatí i ^rrii'r <ft8tb sr tuÿn òttan 
^it ytixítnvQÌtò.] 

Fy nitw fwunaidd anian 
A fegais er yn fechan 
A wnai ddim dan foel y garth 
Ond mynd or barth ir gellan. 



Digitized by 



Google 



14 HEN GBRDDI. 

Mae yn llymton iawn dy gribau 
Mae yn ystwuth áy gymale 
Ystwuth yw áy droed ar dìr 
Ath farfBin hir flewynnau. 

Adara yn fwun a fedrí 

doi di i dewion berthi 
Pyscodyn ir yn ymborth gwuch 
Ath droed yn such a geri. 

Ti a wuddost nid raid unon 
Pa farf a lyfi yn diron 
Ti a fedrí ochel y &rf fawr 
Su yn tario yn lîawr Ydemion. 

Mae yn raid iti nag ymdrech 
Py archiad na wrthnebech 
Fynd yn genad i le pell 
At raglaw Castell Harlech. 

Hwi do8 y fordd ìr archa 
At weddw lan or fwuna 
Y Riw Goch iw pen dy daith 
Yr ai di yr noswaith gynta. 

Pan gafiíech lefrith ddigon 

1 lenwi dy goUuddion 
Tranoeth cychwin or Riw Goch 
I Gwm y Moch yn inion. 

Ag yno dan ymwarndo 
Oth flaen oth ol ysbio 
O gweli ddyn cais waelod fos 
Nes bod y nos ith guddio. 



Digitized by 



Google 



HEN GERDDL 15 

Tra bytho *r dydd yn ole 
Carlamna dros y pylle 
I gael ymborth gwcn i phryd 
Llygotta ryd y creigie. 

Ag yno cerdd yn ddichlin 
Trwy ganol drain ag eithin 
Ryd Garnialwm gynffon frech 
A thros y llech i'r felin. 

Oddiyno raid ut gyrchu 
A Gastell Merion Cymru 
Carlamma ymhell ar naid ystont 
A nidia 'r Bont i íynu. 

Ti ai rwng y milwyr arfog 
Ar draws y from garegog 
Ni waeth îtti*r nos na 'r dydd 
Am hyny na fydd ofhog. 

Pan ddelych, dittw burwen 
Ymhlith y teulu llawen 
Chwilia ymlaen o gam i gam 
At welu William Owen. 

Dwg iddo vi1 o annerchion 
A gweddi bur o*r galon 
Oddiwrth i fi fynghettun gwâr 
A phawb a gar y goron. 

Fyngwedd i bawb o honyn 
Dwg yn enwedig gettun 
Tra fo dant ynghil fy moch 
At Robin goch orchymyn. 



Digitized by 



Google 



i6 HEN GERDDL 

A dowaid y newyddion 

Y modd i maer ymiyson 

Rwng gwyr Lloegyr or naill blaid 
Ar Yscotiaid feiUion. 

mynni hefyd dowaid 

Y gwir ir cowir ddelied 
Mal i nillwud Dulun gron 
Ar Werddon gan Babistiaid. 

Di elli hefyd ddatcan 

Y newydd nid iw fychan 
Yr ymrafel rwng dwy fydd 
Su yn re Caer ludd yrowan. 

Un Duw oi fawr drígaredd 
A roddo i wir dyngnefedd 

1 ni ar yr udcorn lef 

A gwen wlad nef in diwedd. 

ROLANT YyCHAN, 

o G<ur Gai ai hant. 



IV. 

[|mìidi&ìi8n rbtnnj) JRr |o<)n iSriM, 

llanàìiofnan. a't ^tai^br. Htr. StnUUti, 

çn 1647.] 

y.G. D'wedwch f 'ewyrth call gyfyrdo 
A ath y planed erwìn heibio ? 
A ddaw pen ar ddyddiau blinion ? 
A ddaw byth y byd a welson ? 



\ 
Digitized by VjOOQIC 



HEN GERDDI. 17 

B. Fy naî anwyl chwi'm holasoch 

A ddaw hynn a*r Hall chwi wyddoch 

Digofaint Duw a wnaeth yt holi 

A chymmod Duw : rwy*n atteb i chwi. 

Digofiaint Duw oedd ifrwyth y planed 
Nid aeth hi heibio er ei garwed : 
Ni ddaw pen ar ddyddtau cystudd 
Nes cael cymmod Duw o newydd. 

y.G. A ddaw'r Brenin i'w gyfíawnder ? 
A ddaw'r Eglwys i'w hen arfer? 
A ddaw*r Deyrnas yn heddychlon ? 
A ddaw byth y byd a welson ? 

B. Ni ddaw Heddwch i'r teyrnasau 

Ni ddaw'r Eglwys i*w hiawn ddeddfau 
Ni ddaw'r Brenin yn ben llywydd 
Nes cael cymmod Duw o newydd. 

y.G. A ddaw diwedd ar y rhyfel ? 

A ddaw taflu'r gynnen i'r gomel ? 
A ddaw rhwd ar arfau gwnnion ? 
A ddaw byth y byd a welson ? 

B. Ni ddaw diwedd ar ryfelu 
Ni ddaw taflu*r arfau i rydu 
Ni ddaw fírwyth ar goed y meusydd 
Nes cael cymmod Duw o newydd. 

y,G. A ddaw peidio a threthy'r gweiniaid ? 
A ddaw diben ar estronniaid ? 
A ddaw cael yr hen swyddogion ? 
A ddaw byth y byd a welson ? 



Digitized by 



Google 



i8 HEN GERDDL 

B. Ni bydd gweintaid heb ei threthu 
Nag estronniad heb orthrechu 
Ni bydd swyddogion hen yn unswydd 
Nes cael cymmod Duw o newydd. 

y,G. A ddaw codiad i'r hen gyfraith ? 

A ddaw'r capten yn grydd eilwaith ? 
A ddaw parch i bendefìgion ? 
A ddaw byth y byd a welson ? 

B. Ni ddaw'n barchus y penaethiaid 
Ni ddaw'r gyfraith hen i*r deiliaid 
Ni ddaw'r capten yn gobier-grydd 
Nes cael cymmod Duw o newydd. 

y.G. A ddaw rhyddid a Uawenydd ? 

A ddaw pawb yn ddeiliaid ufydd ? 
A ddaw undeb rhwng Cristnogion ? 
A ddaw byth y byd a welson ? 

B. Ni ddaw deiliaid i ífyddlondeb 

Ni ddaw rhwng Cristnogion undeb 
Ni ddaw rhyddid na llawenydd 
Nes cael cymmod Duw o newydd. 

y.G. Tra fo*r brenin mewn caeth garchar 
Tra fo'r escobion llynn ar wascar 
Tra fo o scum y byd swyddogion 
Ni ddaw byth y byd a welson. 



Digitized by 



Google 



HEN GERDDL 19 

V. 

21 S^atìs mBht oit ^^ rattBachinÿ ^ cotttitrQ 
itt Q^ ttttti of Ŵlib^r (trotnhitU'B 
frotectorflbi)!. 

To ye tune of " King shall enjoy his own again" 

By John Griffith Esq. of Llanddyfnan. 

Fe aeth y ddaear gron 'n graîth 
Nid rhaid mwy mor talu am waith 

Y mae'r gweision bob yn fil 
A'r morwynion yn i sgil 

A ifawb ai stad ar gost y wlad 
Yn rheoli yn anian draws 
Dau gwell i hynt nai meistred gynt 
Mae nhw 'n gweled hynny'n haws. 

Y mae*r Dyrnwr truan prydd 

A ddyrne gynt am ddime'r dydd 

Wedi taflu'r ffust i bell 

A*r rapier fain yn nrws y gell 

The ffwg, the íf hâg heb ddim Cymraeg 

Ond comelu gwrachan hen 

Dan dyngu'n dost y myn gig rhost 

Ag onide fo dynne i gên. 

Y mac'r brettyn Bigail moch 
Yn i Sgarph ai Sgarlet coch 
Ag yn tyngu ofer Iw 

Na ddaw*n i go, si ha, si hw 
Ai hanger gam fo ladda i fam 
Am ddwy geiniog heb ddim chwyth 
Gwae esgyrn pen *r hen iâr wen 
Po i difetha hlar i nyth. 



Digitized by 



Google 



20 HEN GERDDL 

Y mae*r Gof ar sìecced lom 

Pu*n sychu traed y meirch o*r dom 

Ai ddau lygad &1 y tàn 

Yn bygwth lladd i ostes lân 

Moes im dybac a diod 'n frac 

Tyrd ag arìan chwip imi 

Ond te, myn diawl, mi dafla*r cawl 

Am ben cyrn dy gycwallt di. 

Y mae'r Gwŷdd, seimlyd i din 
Ai farclodun croenyn crìn 

A fu gynt yn waei i stad 
Yn dwyn melldith gwragedd gwlad 
Ni chae o byth moi wal o sýth 
I wneuthur brwchan da ar i ies 
Mae ai gledde o hyd a'i fwtias clyd 
Yn lle gwenol, pustol pres. 

Y mae'r Pannwr troed-traws trwm 
A fu gynt yn cneifio'n llwm 

Ag a gweirie glyttun glas 

I hen wrach o frethyn bras 

Roaring Beau fal larll mae o 

.... rwan myn fy ffydd 

*R arrant rogue sy'n gwisgo clog 

Fu gynt yn lleidryn fal y gwýdd. 

Y mae'r Taeliwr, Simple Sue 
A fu'n siftio am fodd i fyw 
Ai nodwydd ddur ai ede lin 
Fe roe glyttyn ar ych glin 

Fe drwsia hwrdd cin mynd i fiwrdd 
Ar gwd halen gwraig y ty 
Po gneiHe'r ci os mynne hi 
Mae'n awr mewn sute o satin du. 



Digitized by 



Google 



HEN GERDDI. 21 

Mae'r Melinydd gwydyn glew 
A fii'n bwyta'r deisen dew 
Po fynne iair a chowion rai 
A Btiwie rhain mewn menyn Mai 
Aî bedwar gwaa mewn stdan glas 
Yn i sgarffiau au penna noeth 
Ni ddwg o mwy mo flawd y plwy 
Ni phis o byth ar bensyth poeth. 

Y mae'r Eurych brebwl brith 
A iwyttae'r toes a*r Uith 

Ai farclod croen o lin hyd en 
A gweirie gwman crochan hen 
Yn awr mae'r cnaf fal blode haf 
A gwalld arglwydd ar i ben 
Nid co moi fod yn cario cod 
O groen hwch a thalcen pren. 

Y mae'r dyn a'r wyneb bwch 
A fu'n disbaddu'r ast a'r hwch 
Ai gorn siol ai feiol fud 

Yn galw'r geist a'r moch ynghyd 
Ai wreigen ífraeth a gweirie'r gath 
Ag ai gwranta ganol ha' 

Y mae o'n awr mewn office fawr 
A hithe'n Leger Lady dda. 

Y mae'r dyn a'r dillad crwyn 
A fu'n cario'r nod coch mwyn 
Pedwar sort mewn congol sach 

A gaech-hi gantho am geiniog fach 
Ai garreg goch hi node foch 
Os cae o letty a charthan lan 
Yn awr ni fyn ond Holand gwyn 
Ni chyd ddwg a naws y gwlan. 



Digitized by 



Google 



22 HEN GERDDL 

Y mae*r Barbwr cryno bach 
Aì walld mawr ai wegil crach 
A fu gynt yn iwsio arf 

Am geiniog goch i dorri barf 

Y mae o*n awr 'n byw &1 cawr 
A Bidan gwych yn cuddio i din 
Yn wr mewn^arch ar gefn i farch 
Yn gweiddi " Ostes, llenwch win.*' 

Y mae'r Cobleryn a fu gynt 
Yn clytio esgidie fal y gwynt 
A than hogî*r gyllell gam 
Yn gosod allan ymbell fram 

Yn awr mae hwn yn handlìo gwn 

Ai gledde gwylld yn taro gwaed 

Ond gwell y gwyr oddiwrth wrych a chwyr 

Mynwydydd, hoelion, prennau traed. 

Y mae*r Cowper cylche brwnt 
A sbwyliodd lawer stên a stwnt 
A hwn i arfer oedd erioed 
Lledrata beunydd fiynn o goed 

Yn awr mae'r gwalch *n ddigon balch 
Yn holldi fal y fellden £awr 
Os doir i hyd i'r burgyn drud 
Fe geiíT etto i ddwyn i lawr. 

Y mae'r Sglater noethlwm crin 
A chwrae hyd ysdol hwp y din 
Ag ai llosge weithìe a chalch 

Yn awr mae'r ròg 'n ddigon balch 
Mae mor hy'n ucha*D ty 
Ag yn Arglwydd ymhob man 
Ag oni cheiflf, yn siwr fe wneiff 
Ormod drwg mewn tre a llan. 



Digitized by 



Google 



HEN GERDDI. 23 

Y mae*r Sadler eger iawn 

A stwffìa gynt banele'n llawn 

Ag a hoeliai grwper crin 

I lawer hen sied wrth i thin 

*Nawr mae'n Sgwîr 'n yfed bîr 

Ag yn dwrdio hen a gwan 

Yr Errant Knave sydd cadpen hrave 

Yn llywodraethu ymhob man. 

Y mae'r Glwfar gwlyb a sych 

Yn lledu î draed fal marchog gwych 

A fu'n hel rhyw grwyn o*r blaen 

Ag ni thale'r lliprin ddraen 

Yn awr mae syr yn fawr i stir 

Yn rheoli tre a gwlad 

Ond fe all y cnaf cin diwedd haf 

Fod yn gwerthu'r crwyn 'n rhad. 

Y mae'r Barker melyn mwyn 
A fu gynt yn cweirio crwyn 
Ag yn tynnu cynrhon mawr 

Or crwyniach drewUyd hyd y llawr 
Mae hwn oi go yn gweiddi Ho 
Ymgrymed pobol dan y nhraed 
Ag onide cyn mynd o'r dre 
Mi lenwa'r stryd o gig a gwaed. 

Y mae'r Cwriwr berre brain 
Fu gy nt yn hoffi'r ddiod fain 
Yn awr mae'n yfed gwin a sach 
Ni lefys undyn ddwedyd Quack 

Y mae'r sparh yn cadw park 
A chantho geirw lawer un 
Mae*r noble sir BLÌfan ai/ur 
Ai rapier feindlws wrth i glun. 



Digitized by 



Google 



24 HEN GËRDDI. 

Y mae*r Cigydd budur baw 

A f u a chyllell noeth mewn Uaw 
Yn awr mae gantho gledde gwych 
Yn desgeînio fal y drych 
Yn gweiddî pwy sy yn y plwy 
A chantho aur ag arian stor 
Yn ddigon saf mi yrra*r knave 
Ymhell oddiyma dros y mor. 

Y mae'r Tafamwr cwrw drwg 
A blas brwnt a sawyr mwg 

A fydde'n meddwi ìawer nos 

Ag yn diwyno Uond i glòs 

Yn esmwyth hwn sy'n cockio gwn 

Ag yn ddigon drwg i gwrs 

Mi ai *dwaenwn gynt yn sal i hynt 

Heb un geiniog yn i bwrs. 

Y mae*r Tapstr egr iawn 

A lenwa ymbell bott yn llawn 
Ag a reda fal y mwg 
I dderbyn llawer cyfri drwg 
Mae'r liiprin gwaei yn farchog hael 
A chantho ffwtman wrth ei draed 
Ag iddo 08 oes a rydd air croes 
Ni wneiif o lai na thywallt gwaed. 

Y mae'r Pedler hangman hir 
A fu 'n cogio'r pedair sir 
Ag yn gwerthu yma a thraw 
Ryw hen wâr na thalant faw 

Yn awr mae'r slaf yn gowrtiwr braf 
Er bod gy nt hamper ar ei gefn 
Pal swagriwr blin mae wrth ei din 
Hanger loyw lydan lefn. 



Digitized by 



Google 



HEN GERDDL 25 

Y inae*r Ffeltiwr wyncb prudd 
A goda gynt ddwy awr cyn dydd 
Ag a brynna bwys o wlan 

I wneuthur hettìe i blantos mán 
Mae fo'n Syr John ytì handlio ffon 
Yn îijyrru'r sawdwyr yma a thraw 
Ag medde'r cnâ, myn ci mi wna 
I chwi wybod pwys fy llaw. 

Y mae'r Saer cerrig grysbas goch 
A weithiodd lawer cwt i*r moch 
A phob beudy a fae drwg 

Fo'i gwna fo i fynu fal y mwg 
'Nawr gan y dyn mae wrth ei glun 
Hanger fawr o burion ddur 
Ag ar ei ful yn erthyl cul 
Yn cymandio mil o wyr. 

Y mae*r cerpyn o Saer coed 
Heddyw'n haela dyn erioed 
A fu gynt yn ddigon hy 

Yn dringo i fynu i ben y ty. 
Yn awr mae*r gwr yn ddigon siwr 
Ni lefus undyn ddoedyd cwecc 
Ond fo alle geill hwn fal y lleill 
Gael ei grogi '• by the neck'' 

Y mae*r llongwr wyneb crych 
A yfa gwrw fal yr ych 

A fydde yn dringo weithie i gyrt 
Ond ar y tir nid oedd ond hyrt 
Yn awr mae*r flas yn feistr blâs 
Yn cario ei long o Ffraingc î Spaen 
A gwn eí fod ag aur mewn côd 
Ond gynt ni thaìe*r lliprin ddraen. 



Digitized by 



Google 



26 HEN GERDDI. 

Y mae*r Glassiwr meddw ei ben 
A spwyliodd lawer ffenestr wen 
Yn lle bwyall, feis a phlwm 
Mae gantho god ag aur yn drwm 
A chan y Rog mae scarlet glog 
A chledde gloy w llydan mawr 
Os doediíf un aír wrth y dyn 
Fo'i teru*n sydyn hyd at y Uawr. 

Y mae'r Crythor garw mawr 
A grafte am geiniog bedatr awr 
Ag a gane gaingc yn rhad 
Yn ufudd i langcesi'r wlad 

Yn awr mae*n Sgwir yn yfed bir 
Heb ymorol am y crwth 
Mae gantho blas a llawer gwas 
Er bod gynt yn sal ei fwth. 

Nhw aethont oU ar feirch ar draed 
I ofer dyngu cig a gwaed 
Ag i feddianu gwlyb a sych 
Ni cheiff y gwirion godi ei glych 
Fo aeth caib y gwas yn gledde glas 
Ar ei glun mewn gasel groen 
Fe wyr y byd na fwytu brÿd 
Heb naill ai capwl drud ai oen. 

VI. 

[datt f r JLmstmdlt MinJ 

Kewch glowed yr owan fel hannes y twrstan 
Fel i rwi'n kwyfan *n kanfod y byd 
Ag fel i mae'r bobloedd ar dir ag ar foroedd 
Ryfeloedd a miloedd o meylyd. 



Digitized by 



Google 



HEN GBRDDL 27 

Os happia i m\ ymddiddan atn llyfr iy hynan 
Y no8 wrth y pentan yn rhyfan mi ai rho 
Mi ai kadwa heb ddarilen nes gweled fy machen 
Nid an nhw att un ploden i'w pledio. 

Fo feider pob catffwll examnio fy meddwl 
Mwy malais y mwdwl na madyn 
Fo bledia ryw erpr heb ddyslcu moi gwyddor 
A rhaid yn rhoi ragor i rogyn. 

Os dwedai fynghredo a nemor 'n gwrando 
Bydd llawer i*m bcio drw ymgyro ar gwynt 
Nam pader diwegi, sy ben ar bob gweddi 
Heb gannun *n holi rhyw helynt. 

Mae rhai 'n pregethu ni fynnan hwy bfygu 
*N ufudd i'r lessu rassol Ddyw ner 
Ar llall 'n i grefydd cyn wanned i 'menydd 
Ni fynn o na bedydd na'i bader. 

Mae rhai gida'r Doctor ai bwlpud ai ailor 
Lle-i dyle fo i ragor i'r Eglwus 'n shwr 
Ag ar llall ai gwestiwn cyn ddoethed a barwn 
Mae gwell ydyw opiniwn y panwr. 

Esgfyso a phob dirmig 'r Eglwys Gatholig 
Ar Doctor dyskedig etholedig 16n 
A mynd i'r esgobtu ar plas wrth y pandu 
I ddysku pregethu prygothen. 

Troi hetbio 'r klydigeth a llyífr gwsaneth 
Ar bedydd fam odieth ar unwaith ar ol 
Rhoi catffwl í shiarad ynghanol y farchnad 
Bygynad a rhyad y rheol. 



Digitized by 



Google 



28 HEN GERDDI. 

Esgybo'r esgobied a dy8k y doctoried 
Meistred, curadied ar redeg 
A thade'r Eglwisi» rhoi anair i rheini 
A choethi fyth inni ffrythoneg. 

Ar lleill *n wrthnysig i'r gwilion parchedig 
A bwrw'r Nadoiig or ddiwig i bu 
Ar gwragedd mor syfrdan y dyddie sy y rowan 
Ar amlcan nhw goethan bregethu. 

Mae 'r dall 'n pregethu weithredoedd *r lessu 
Ar boboi 'n teyrru oi ddautu 'n oer wedd 
*N wrestio yr yskythur a beible 'n bybyr 
'N brysur ai fesur ar fyaedd. 

A nine 'r kyífredyn fel bagad o wenyn 
A fydd 'n i galyn heb ronyn o gred 
A chartre 'n ymbledio am roddiad y Kymro 
Da i dylen i dilio rai dylied. 

Ond ydiw ddigwilidd pregethwyr y coedydd 
Ir pulpyd wa beynydd ai gyreffydd ai gri 
Heb fedry Uythyren or pedair arhigien 
A bod am i gogen yw grogi. 

Un arall mor wrol ai wrthie mor nerthol 

A hede 'n goríìorol i'r nefol nenn 

Wrth dreio 'r ddyskeidieth ar ysbryd ar bregeth 

Fe gwympe'r kydymeth i'r dommen. 

Mi a welais barch hefyd i argiwydd o fowyd 
Ne feistr cylfyddyd mae'n benyd i'r beidd 
A heiddiw mwy enwog i'w henwi Cariadog 
Na marchog wych arfog och wir feirdd. 



Digitized by 



Google 



HBN GERDDI. 29 

Mae rhai apostolion 'n rhodio *n athrawon 
I ynill dyskybhon or dynîon a dro 
Ond i bod nhw ar guoedd at ynill y nefoedd 
*N waeth i gweithredoedd wrth rodio. 

Trethu *r tylodion ar gweiniaid ar gweddwon 
Ag arbed y kryfìon rag ofn i gyd 
Os tryan ni thale, fo ddygid a fedde 
Os ynte ai Uuddie, foi Ueddyd. 

Ni chawn i meawn Ilandre chwech 'n unlle 
O achos y fiyddie *n dadle *r un dôn 
Na byddon yn kredu rhuw grefydd or neulltu 
A hynu am *r lessu 'n ymryson. 

Mae rhai 'n yr henffydd a rhai o bob krefydd 
A rhai or fordd newydd drwy i gilidd *n glir 
Ag fellu i maen rhynghyn *n dottio kyífredyn 
Ni wyr undyn i*w galyn pwu a goelir. 

Ffarwel fy ngymdeithion am brodyr un galon 
Chwchwi sydd *n ifyddlon ag inion i gyd 
Byddwch gysyrol a byth *n obeithoi 
Daw nefol ion gwrol a*n gweryd. 

A byddwch ddiarswyd i*r ífydd eich bydyddiwyd 
A gwiliwch gaû brofíwyd ích Uygru 
A sicir na ysglusoch gydwybod dda ynoch 
Llei deloch rowch drosoch *r lessu. 



Digitized by 



Google 



30 HEN GERDDL 



VIL 

Yr hen ietani ni chawn beynydd 
Na llyfr gweddi 'r Eglwysydd 
Heiddiw mynwn un o newydd 

Libera nos domine. 

Rhag pregethwr o gelfyddyd 
Ni wypo beth i bo yn i ddoydyd 
Rhag nerth y Commtttee hefyd 

Libera nos domine, 

Rhag y Twrk ag rhag y Scottiad 
Rhag y Pab ar Presbiteríad 
Â llywodraeth Independiad 

Libera nos domine. 

Rhag oífeiriad a ryfela 
Rhag y milwr a bregetha 
Rhag cyndynrwydd merch smala 
Libera nos domine, 

Rhag addysgy lladd brenhinoedd 
Rhag hyfforddi'r peth ar gyhoedd 
Rhag trais milwyr ai byddinoedd 
Libera nos domine. 

Rhag prynu tir Eglwisi tirion 
Âg arian gwyr a las yn wirion 
A Uofruddio aer y Goron 

Libera nos domine. 



Digitized by 



Google 



HEN GERDDI. ì^ 

Rhag yn llowydd an cam dreisiai 
Rhag y Parlament ni allai 
Wnethur gronyn mal i dylai 

Libera nos domine, 

Rhag yr ystys a briodo 
Ar offeiriad glwth a gladdo 
Hcb un gair oi ben a ddwetto 

Lihera nos dotnine. 

Rhag amodau llwf amudon 
Rhag y didrangc drethi mowrion 
I wyr Scotland ag i'r Werddon 

Lihera nos domine. 

Rhag rhoi yn drygau an rhagrcithiad 
At raglinieth Duw ucheldad 
A halogi'r gyffredin-wlad 

Libera nos domine. 

Rhag y brawd ai glistiau sythion 
A gras y bwyd oi ddychmygion 
Howel slodiwr ai gyfeillion 

Libera nos domine. 

Rhag pob dynion di-gydwybod 
A gymerant amynt wybod 
Rhai ni wnclant bris o bechod 

Lihera nos domine. 

Rhag rhoi cyflog hir i fradwyr 
Rhag gwhilion yn ben glwadwyr 
Rhag llif tornant a rhwysc gwrengwyr 
Libera nos domine. 



Digitized by 



Google 



32 HEN GERDDI. 

Rhag y dyn a fo anghredadwy 
I drcfn Ëglwys ganmoladwy 
Rhag priodas heb un fodrwy 

Libera nos domine. 

Rhag henawgwr godinebys 
Rhag rhai meddwon rhy eiddigys 
Rhag gwen-heithwyr cenfìgenys 

Lihera nos domine. 

Rhag llywodraeth nerth y cleddau 
Rhag trethoedd gwragedd y tafarnau 
Rhag rhoi'r gyfreth oU yn ddarnau 
Libera nos domine. 



/*. 



Rhag distyru dydd 'r Arglwydd 
Na gair Duw na gwyr cyfarwydd 
Rhag pob pechod a chyndynrwydd 
Libera nos domine, 

Rhag y cythrel ai holl weission 
Rhag hir ddilyn dr}'gau mowrion 
Rhag caledrwydd yn y galon 

Libera nos domine. 



VIII. 

[ütoStt rlî];to (BgltoçstorJ 

Gwae nyni or gyfnewid sy amom, 
Cann hawddfyd i'r byd a welsom. 
Gwae ni o'n bod meawn byd anhowddgar 
Gwj^n i fyd sy dann y ddayar. 



Digitized by 



Google 



HBN GERDDL 33 

Arglwydd lesu beth o'r matter 
Gwrthod bedydd, gwadu'r pader 
Gwadu*r Gredo ar gorchmynion 
Gwayth i bychedd na*r Iddewon. 

Cablu geirie Duw drwy ddisigil, 
Llygru'r srythyr, wrestio'r 'fengil, 
Tynny pobol oi credinieth 
Llenwi*r byd o gau athrawieth. 

GwUtio Uygad cyro puìpyd 
Cael a wnaethon newydd ysbryd 
Heury anwir yn i trowsedd 
Twyso pawb i amryfusedd. 

Lladd, lledratta, speilio'r gweìnied 
Poini'r cyfion, perchi'r diríed 
Llwyr ddychanu Duw drwy ddirmig 
Rhwygo'r Eglwys yn ddrylliedig. 

Rhoddi'r pen yn lle*r gloren 

A rhoi'r gynffon ar y tallcen 

Tro a dadtro pob ychydig 

Coigi yn fawr bob gradd fonheddig. 

Gwydd a Chrudd ag Eurach gloywlyd 
Tailiwr, Panwr, Piniwr hefyd 
Rhoddi*r gwaela i riw o ddynnion 
Ar yr Eglwys yn Athrawon. 

Casglu milwyr rhwystro'r Cymmyn 
Llwyr gìlgwthio Christ oddiwrthyn 
Wele, wele, gwnan i hamcan 
Fo ddaw dial am y cyfan. 



Digitized by 



Google 



34 



HEN GERDDL 

Teyru maen* fod yspryd ganthyn 
. . . . î dysgu i hyn o destyn 
Dyna beth i rwi yn i coilio 
Yspryd Sattan sydd iw temptio. 



IX. 

||mdÌkiZtZtan rbtong Ìlotainùçn a IRercHr* 

Gan Mr. Pricb. 

Rowndyn. Nos daf i chwi'r ewig oreuwych i lliw 

Gofynwn iwch gwestiwn pe gwyddwn mai 

gwiw 
Adolwg f 'anwylyd a ddweydyd di'r gwir 
A geri di sawdwr o Barlament tir ? 

Y Ferch, Gofyn a gawsoch ac atteb a gewch 

Os coelio*r gwiríonedd uniawnwedd a wnewch 
Na chara, na fynna er coweth y shir 
Mae'n well gan i o lawer y glan Gablir. 

Rowndyti.. Gwir gaion gwawr olau, bŷn alawnt ei modd 
Dod immi well cysur clyw nolur yn rhodd 
Tro atta i dy feddwl a newid dy ffydd 
Ac itti*n y diwedd dìm 'difar ni bydd. 

Y Ferch. Edifar rwi*n ammau cyn nemawr a ddaw 

Mi rodia beth etto cyn rhwymo fy llaw 
Ewch ymaith bodionwch a choeliwch im gair 
Un Rowndyn yn f*einioes ni fynna mynn 
Mair. 

Rowndyn. Aro, tro i wrando na ddyro fyth Iw 

Ond dangos pa achos su rhyngot a nhw 



Digitized by 



Google 



HEN GERDDl. 



35 



Ni welais un etto ac atteb mor frau 

Pam fenaid mor greylon yr wyt yn naccau. 

Y Ferch, Gwenwyn a gwenieth yn odieth a wnewch 

A dal yn ddiogel eich gafel pan gewch 
Â dangos dau wyneb ir dynion su ffol 
A thwyllo ffol ddynes a ddenoch ich 61. 

Rowndyn. Pam rwyt ti fy seren yn siarad mor ddwys 
I roeddwn yn tybied y telit dy bwys 
A thíthe sydd etto yn atteb yn groes 
Ac am fy hoff gariad trugaredd nid oes. 

Y Ferch, Nid ydiw f 'attebion yn groes nac yn gras 

Ond traethu fy mwriad, er cariad, er cas 
Mae pawb ich adnabod yn agos y mhell 
Fel dyma*r gwir heddyw, ni haeddech ddim 
gwell. 

Rowndyn. Dy sidan, dy sattan yn siwttiau it a gei 

Os dowad im calyn a*m coelio inau a wnei 
Cei weled pob ffasiwn hoffusol ar sydd 
A byw yn gowaithogion a digon bob dydd. 

Y Ferch. Oth sidan ath sattan ansítíol it fost 

. Rhai eraiU ai prynodd drwy lawer o gost 
Ac nid ar eich meder, ond madws rhoi tro 
Im gwneythyr i'n baenes, ple bynnag i bo. 

Rowndyn. Mae nghyfraith f 'anwylyd yn alawnt yn ty 
Ple bynnag i delwn mì fyddwn yn hû 
Os mentrí fy nghowled a nghalyn Uiw'r 

dydd 
Ac arnat gwawr aur frig dim diffig ni bydd. 

Y Ferch. £ich coeiio nis gaila eich caru nis gwna 

Nid oes arna eisiau na diliad na da 



Digitized by 



Google 



36 HEN GËRDDI. 

Ond gras gan Dduw heddyw, a heddwch i*r 

wlad 
£ich moddion nis myna i mendio fy stad. 

Rowndyn. Pfarwel it dros ennyd, mae'n anodd dy droi 
I galyn gwr gweddol rwi*n gweled na ddoi 
Ond cofìa di'n gwbwl a gwybydd nad hir 
Dos ymaith i ymofyn am ryw Gablîr. 

Y Ferch, Ffarwel i chwi Rowndied, del arnoch chwi 
drai 
Pe dweydwn i Rebels ni byddau arna i fai 
Dymynwn na bytho yn troedio mor tir 
Un Rowndyn y Nghymru na Phariamanttir. 

X. 

HmùàtíidEn rlrtottg sr ba a'r gotia» 

Nc egwan ddameg yn amser Crowmwel 
mu ar riw fyd terfysglyd aralL 

Am fì'n goddau towydd blin 
Yn wyneb drycin gormod 
Ac yn dwcydyd rhyngo ar bryn 
Nid ydiw hyn ond cafod. 

Mi glown riw beth dan yr iâ 
Fel petíae 'r gaia eger 
Yn dweyd yn chwerw*n, arw, heb nwy 
Gauaf. Hi a beru yn hwy o lawer. 

Haf Ni wna i ronyn coel i ti 

Mi ges fy nhrochi yn barod 
Mae dy linyn yn rhu dynn 
Nid ydiw Yìjn ond cafod. 



Digitized by 



Google 



HBN GBRDDÍ. 37 

<. 

Gauaf. Na chamgymer felly langc 
Nid elli ddiangc rhagddi 
Fo all yr ifangc fárw yn hen 
Cyn gweled diben ami. 

Haf, Nid oes yn dy gwmwl tew 

Ond gwynt a rhew a rhyndod 
Fo ddaw etto haul ar fryn 
Nid ydiw hyn ond cafod. 

[Gauaf, MaeV haul wedi colli i wres 
Di wyddost hanes hwnw 
Fo wnaeth lonawr glodfawr glau 
Nad gwiw coffau moi henw. 

Haf. £r i lonawr megis blaidd 
Wa8gary*r praidd ì ddifirod 
Fe ddaw Mai dros donau llyn 
Nid ydiw hyn ond cafod.] 

Gatiaf. Ti elli rynnu yn aros hâ 

Wrth ddal yr eitha ar wndwn 
Dos ì*r llwyn 8u*n llawn o goed 
Na bu erioed moi ííasiwn. 

[Haf, Gwae fì gofio yn fy nydd 
Lygru gwinwydd hynod 
Ni ddo'i blith myieri . . . 
Nid ydiw hyn ond cafod. 

Gauaf Mae'r winwdden yn ddi fri 
Ai changen wedi gwyfo 
A phwy a wyr y dau hi byth 
Na wna moth nyth dan hono.] 

Haf Pa le mae'r gangen irwen oedd 
Yn rhoddi i filoedd gyaood 



Digitized by 



Google 



j8 HBN GBRDDL 

A blanasau *r lesu gwynn 
Nid ydiw hyn ond cafod. 

Gauaf» Honno a dorrwyd yn y bòn, 
Ni wiw mor son am dani 
Ni cheir wrth ei throi ai thrin 
Ond Birrion rawnwin arni. 

Ha/. Fo dûf etto oddiwrth y gwraidd 
Ffrwythlonaidd iraidd aerod 
Â thann y rhain dof inau i'r glynn 
Nid ydiw hyn ond cafod. 

Gaua/. Mae fy mwyali etto ar dân 
I ddifa'r mân gangheni 
Siawns a fydd o fewn y fro 
Un pricc a dalo ei losci. 

Haf» Fo ddaw etto ar ôl y rhain 

Rai i chwnnu*r drain a'r sorod 
Ac i gadw'r derw a*r ynn 
Nid ydiw hyn ond cafod. 

Gaua/. Er dy ynfydrwydd di ath fryd 
Fo fynn y byd ei ragor 
Meddwl cyn dy ffaelio yn gwitt 
Pa beth sydd ffitt i'r tymor. 

Haf, Ffarwel auaf mawr ei dân 
Mi gadwaf lan gy dwybod 
Dan obaithio yn lesu gwyn 
Nad ydiwhyn ond cafod. 

Os daw gofyn pwy ai gwnaeth 
Pa ham i gwaeth pwy ai gwnelo 
Dyn yn gwrando ar yr há 
A'r gaua yn ymgomio. 



Digitized by 



Google 



HEN GERDDI. 39 

NODIADAU. 

CÂN I. 

Codwyd y gân hon o'r Adäif. MSS. 14878, f. 90*, 
yn yr Amgueddfa Brydeìnig. Ysgrífenwyd y Uaw- 
ysgrif yn y ílwyddyn 1692, gan Thomas Ëyans 
(Thomas ab Ifan), o Dre'r Bryn, Llangrallo, Sir For- 
ganwg. Ceir amryw o lawysgrifau y Thomas Ëyans 
hwn yn Llyfrgell Llanofer, ac ym mhìiúí y Banks MSS. 
Gwneir defnydd helaeth o honynt gan lolo Morganwg 
yn y Myfyrian Archaology ac yn yr lolo MSS, 

Cy&nsoddwyd y gân gan y Parchedig Thomas 
Jones, person Llanfair, yn Sir Fynwy. Ni wyddom 
ddim o*i hanes, ond efe oedd awdwr cân o groesaw i*r 
Bibl Cymraeg cyntaf. Argraffwyd hono yn Cymru 
Fydd, 1889, tud. 104-6. Rhaid gwahaniaethu rhyngddo 
a*r Parch. David Jones, person Llanfair Dyfiíryn Clwyd, 
bardd o gryn fri yn y mesurau caethíon, a chopiwr 
dyfal o hen lawysgrifau Cymraeg. Yn anffodus, y mae 
ymylon y dail wedi braenu a rhwygo ymaith mewn rhai 
manau yn llawysgrif yr Amgueddfa, ac felly y mae*r 
t€xt yn anmherffaith. Dengys y gân fod yr hen 
offeiriad yn Brotestant selog, a rhydd syniad lled gywir 
o deimladau y dosbarth canol ar achlysur y Spanish 
Armada» 

IL 

Ccir hon yn Phillipps' MSS.^ 12453» ^"^- ^75» 
yn Llyfrgell Rydd Caerdydd. Ni ddywedir pwy oedd 
yr awdwr neu'r awdures. Ysgrifenwyd hi rywbryd yn 



Digitized by 



Google 



40 HEN GERDDI. 

ystod y Rhyfel Cartrefol, tua*r flwyddyn 1643-4 Y^ ol 
pob tebyg. Perthynai y llawysgrif i deulu Stymllyn, 
Sir Gaernarfon. Dengys y gân hon, ac eraili sydd yn 
dilyn, fod teimladau digofus iawn yn ffynnu rhwng y 
ddwy blaid, y Roundiaid a*r Cafaliers, yn Ngogledd 
Cymru. 

III. 

Awdwr hon oedd yr enwog Rowland Yychan o 
Gaer Gai (1590-1667). Ceir hanes manwl am dano 
yn Enwogion y Ffydd {cyf. L), Traethodau LUnyddol 
Dr. Edwards, Hanes Llenyddiaeth Ashton (21-29). Yr 
oedd yn enwog fel bardd a chyfìeithydd, ond ychydig 
o*i weithiau barddonol sydd wedi eu cyhoeddi. Ym- 
laddodd o blaid y Brenin yn y Rhyfel Cartrefol, ond 
carcharwyd ef yn Nghaerlleon, a liosgwyd ei gartref, 
Caer Gai. Rhyddhawyd ef o*r carchar trwy ddylanwad 
yr Ynad Glyn, o Gasteli Penariag. Ysgrifenwyd y 
gân yn niwedd 1646 neu yn nechreu 1647, ^^^ Y^ y"^' 
ddengys oddiwrth y penillion diweddaf, Ile y cyfeirir at 
yr ymrafaelion rhwng y Scottiaid a*r Saeson, ymgais 
0*Neiii i gymeryd Dulyn, a*r terfysgoedd yn Llundain 
rhwng yr Independiaid a*r Presbyteriaid. Codwyd y 
gân o*r Addit. 14974, f. 51. 

LlîneU 4.— **Barth," Itawr y gegin; cym. Oriau Eraill Ceiriog, 
tud. 120. 

Ll. 15, 16.— Cyfeiriad at Edmwnd Meyriclc, Uclieldref, Sir Peir- 
ionydd, A.S. o EbriU liyd Ragfyr, 1660; neu at Edmwnd 
Meyriclc, Garthlwyd, Uchel Sirydd dros Sir Feirìonydd, yn 
1633. Yr oedd efe wedi ochri gyda*r blaid wrth-frenhino]. 

Ll. 20.—** Rhaglaw Castell Harlech," sef William Owen. 



Digitized by 



Google 



HBN GBRDDI. 41 

Ll. aa, 23.— *'Weddw bui y Rhîw Goch." Mac yn debyg 
taw Margaueet, merch Hugh Nannau, o Nannau, a gweddw 
Robert Lloyd, y Rhiw Goch, Trawgíynydd, oedd y " weddw 
lan." 

Ll. 24. — " Cwtn y Moch.** Cwm rhwng Trawsíynydd a Harlech. 
Yr oedd y gath yit y ian hyn yn croesi ardal lle yr oedd 
dylanwad Morgan Llwyd o Wynedd yn gryf. 

LI. 36. — ** A thros y llech i'r felin." Ai Melin Eisîngrug feddylir ? 

Ll. 48.— "WiHiam Owen.'' William Owen, Rhaglaw Castell 
Harlech, yn ddiau, oedd hwn. Yr oedd yn fab î John Owen 
ap Owen ap Robert, o Fodsilin, sir Oaernarfon, ac i Elen ei 
wraìg, aeres Brogyntyn a Chteneneu, ac féììy yn frawd i*r 
enwog Syr John Owen, o Gleneneu, arweinydd y blaid firen- 
hinol yn Ngogledd Cymni. 

Ll. 56.—** Robin Goch,*' sef Robert Ffoullces. 

IV. 

Cymerwyd y gerdd hon o*r Addit. MSS. 14891, 
f. 7, a cheir hi hefyd yn Addit. MSS. 14874, f. 131^. 
John Griffith, o Blas Llanddyfnan, yn Sir Fôn, oedd 
awdwr y gân hon a'r un nesaf, ond yn anífodus, ni 
wyddys fewr am dano. Ceir liawer o'i garolau, ei 
englynion, a'i gywyddau yn nihlith llawysgrifau yr 
Amgueddfa. Ymddengys iddo gael aëdysg dda, canys 
cyfansodda farddoniaeth yn y Gymraeg, y Saesonaeg, 
a*r Lladin gyda'r un rhwyddîneb. Yr oedd yn dir- 
feddianwr, 301 Eglwyswr, ac yn bleidîwr selog i*r 
Brenin Siarl L Yr oedd heíyd yn gâr i Rowland 
Yychan o Gaer Gai, Robert Vaughan, Hengwrt, Dr. 
Ëdward Wynn, ac eraiU o lenorion yr oes. Mae yn 
debyg. fod y Mr. Bwlclai y cyfeirir atto yn gefnder 
iV dad, ac felly yn fath o ewythr iddo yntau. 



Digitized by 



Google 



42 HEN GERDDI. 

Cynrychiolir y teulu heddyw gan Lady Vivian, ac y 
mae*r dreftadaeth yn parhau yn ei meddiant. Gwelir 
oddiwrth y gân hon, a'r un sydd yn dilyn, fod John 
Gruffydd yn Frenhinwr pybyp. 



Codwyd y gân hon o lawysgrif Lewis Morris o 
Fôn, yn Addit. MSS. 14938. Yr ydym wedi ei 
hargraffu air-yn-ngair fel y mae yn y Uawysgrif, er 
fod ynddi rhai ymadroddion isel a díchwaeth. Ond, pe 
gadewid allan y darnau hyn, anafìd y gân, a chan fod 
cylchrediad cyfyngedig i*r llyfr, barnasom yn ddoeth 
ei gadael hi yn hollol fel ei cyfansoddwyd. Cŵyn 
hen ysgwier gwledig wrth weled ei weision a'i weith- 
wyr 301 codi eu penau ac yn myn*d yn drech nag ef 
yw'r gân. Nid ydym yn credu fod y cymeriadau a 
ddarlunìr ynddi yn rhai lleol : er esiampl, cawn fod 
John Griffith wedi cyfensoddi penill ar un Huson, 
cobleryn un-Uygeidiog a enillodd ffafr 01iver Cromwell. 

*' The cobler made a knight and baron too, 
Prove8 fortune to be blind advancing ao ; 
Yet wonder not to see the Cobler climb, 
His little awl become a sword in tirae." 

Nid oes ddadl fod milwyr Cromwell a'i bleidwyr 
yn aílonyddu llawer ar yr hen dirfeddianwr. Yn 
1650 cawn ef yn ysgrifenu yr englyn canlynol i nifer o 
filwyr a darient ym Môn ar eu ffordd i*r Iwerddon : — 

" Awel £ain dwyrain dîrìon — a ddelo 
l Ddylun i*w danfòn, 
Cynifer o'r cenafon 
Ac yn eu plith, melldith Môn." 



Digitized by 



Google 



HEN GERDDI. 43 

Y mae amr^rw o'r ymadroddion a geir yn y gán 
yn dywyll i Ddeheuwyr, ond yr ydym yn cynyg cglur- 
had ar rai o honynt : — 

Penîll 5.—" Syth "=*• «V," " starch:* 

PeniU 7. — '* Fe drwsia bwrdd cyn mynd i íTwrdd ;" b.y., fe wna 
gryn dipyn. 

Pen. 9. — **A gweirie gwman crochan hen." Cwman yw ocbr 
crocban Ue mae*r cbwydd ynddo. 

Pen. 10.—" Corn siol." Peallai taw ** com sîol,** b.y., corn canu, 
feddylir. 

Pen. II. — ** Y dyn a*r nod coch mwyn." Defnyddir ** nod coch ** 
byd heddyw at farcto deíiaiid, ond ni8 gwn ai rhywbeth tebyg 
oedd y ** nod coch ** hwn. 

Pen. 14. — Gwneir y cyhuddìad hyd heddyw fod y cowper, neu'r 
** cwper,** fiel y gelwir ef yn y Deheudir, yn lladratta ** ífynn 
o goed ** at wneyd ei gylchau* 

Pen. 25.— **Y saer cerrig grysbas goch;** b.y., rgd doubUt. 
Oes yma gyfeiriad at ryw wisg neiUduol a arferid gan y seiri 
cerryg? 

Pen. 37. — ^Y mae*n amiwg UsA rhyw waU yn y bumed Hnell yn y 
peniU hwn. Feallai y dyHd darllen, '* Yn awr mae*r sláf yn 
feistr brâf.*' 

Pen. 29. — Yr oedd y crythor yn yr amseroedd hyn, ac am flyn- 
yddau maith ar ol hyn, yn un o*r prif gymeriadau mewn 
ardal, yn enwedig ar adegau Uawen, megys gwyl a phriodas. 
Fe gofìr yn y cysyUtiad hwn am gân Hugh Morris i ofyn feiol 
tros WiUiam Robert, cyf. I., tud. 304. 



VI. 

Cymerwyd y gân hon o Phillipps' MSS., 12453. 
Cyíleir hi fen yma fel esiampl o syniadau gwerinwr 
oedd yn bleidiol i'r Brenin. Rhaid cofio fod y mwyafrif 



Digitized by 



Google 



44 ífEN GERDDt. 

mawr ym mhlith y C>'mry yn hoUol anfidddog dan 
lywodraeth Cromwell ; ac er ibd pregethwyr ac arwein- 
wyr y Roundiaid yn ddynion rhagorol, yn nhyb rhai 
pobl, etto yng ngolwg y werin, nid oeddent yn ddim 
amgen nag oíferynau yn nwylaw y Saeson i amddifadu 
y Cymry o'u breintiau gwladol a chrefyddol. 

VIL 

Wele un arall o'r Phülipps' MSS. 12453. Ceir 
dwy neu dair o ganeuon cyífelyb yn y Saeaonaeg: 
cymharer, er esiampl, Merry Droüerie^ 1661, Ebsworth 
edition, p. 241 ; Rump Songs — ^vol. I., p. 160; vol. II., 
pp. 115, 183; a Political Ballads (W. W. Willcins), 
vol. I., p. 23. Yn wir, y mae'r gân hon yn rhyw led- 
gyfieithiad o'r •* New Litany " a geir yn y Political 
BaUads :— 

** From an extempore prayer and a godly ditty, 
From the churlish government of a city, 
From the power of a country committee, 

Libera noe, Domiiie. 
From the Turk, the Pope, and the Scottish nation, 
From being govern'd by proclamation, 
And from an old Protestant, quite out of fáshion, 

Libera no8, Domine. 

From Irish rebels and Welsh hubbub-men, 
From Independents and their tub-men, 
From SheriÌT^s bailiffs and their club-men, 

Libera nos, Domine.*' 

VIII. 

Dyma gerdd etto o*r Phillipps' MSS* 12453. 
Gellir dweyd yr un peth am hon ag a ddywodwyd am 
Rhif VI. 



Digitized by 



Google 



HEN GERDDI. 45 

IX. 

Codwyd y gân hon o hen lawyRgrif ym meddiant 
y golygydd, a ysgrifenwyd gan Margaret Davie8, o'r 
Goetre, Dolgellau, yn y ílwyddyn 1738. Awdwr y 
gân, yn ol y llawysgrif, oedd un Mr. Price, ond yn 
anffodus, ni ddywedir pwy oedd y gwr hwnw. 

X. 

Wele gàn arall o lyfr Margaret Dayies, ond 
ychwanegwyd penillion 6, 7, 9 a 10 allan o law- 
ysgrif arall, sef Addit. MSS. 14987, yn yr Amgueddfa 
Brydeinig. 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 





Diginzed by 



Google 



w. ^.^. 



f ' v^ 



\ 






;g|^: 






I 



lì 

II 





